WikipediA 


Fillanci 


Fillanci, Fula^, ankuma sanshi da Fulani^ ko 
Fulah^ 3 ^ 4 ^ 5 ] Fulfulde, Pulaar, Pular, harshe ne da akeyin 
sa a sama da kasahe 20 na yammaci da gabashin Afrika. 
Akwai harsuna takwarorin sa (masu kama) sune Serer da 
Wolof. Al'umar Fulani ke yinsa, akasari Fulani sunfi yawa 
a kasashen Najeriya, Nijar, Kamaru, haka kuma dayawan 
wasu kabilun da ba Fillanci ne asalin harshen su ba sukan 
ji harshen daga baya. 


Duba kuma 

■ Fulani 

■ Fulbe 

■ Harsunan Najeriya 


Manazarta 


1. Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 

Haspelmath, Martin, eds. (2017). "{{{name}}}" (htt 
p://glottolog.org/resource/languoid/id/fulal264). 

Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

2. Laurie Bauer, 2007, The Llngulstlcs Student’s Handbook, Edinburgh 

3. "Fulah" (http://www.ethnologue.com/19/language/ful/). Ethnologue (19 ed.). 2016. 

4. "Documentation for ISO 639 identifier: ful" (https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/langco 

des name.php?code ID=151) . ISO 639-2 Registration Authority - Library of Congress. "Name: 
Fulah" Unknown parameter | access-date= ignored (help) 

5. "Documentation for ISO 639 identifier: ful" (http://www-01.sil.org/iso639-3/documentation.asp7i 

d=ful). ISO 639-3 Registration Authority - SIL International. "Name: Fulah" Unknown parameter 
| access-date= ignored (help) 



Fillanci 


Fulfulde — 

’Yan 

22,331,400 

asalin 

magana 

24,000,000 (2007) 

Language 

• Niger-Congo languages 

family 

• Atlantic-Congo languages 


• Senegambian languages 

• Fillanci 

Baƙaƙen 

Latin script , Arabic script da 

rubutu 

Adlam 


Lamban rijistar harshe 

ISO 639-1 

ff 

ISO 639-2 

ful 

ISO 639-3 

ful 

Glottolog 

fulal264 (http://glottolog.org/ 


resource/languoid/id/fulal264)W 




Daga "https://ha.wikipedia.Org/w/index. php?title=Fillanci&oldid=56303" 


Anyi gyaran ƙarshe na wannan shafi a ranar 12 ga Janairu, 2020, da ƙarfe 06:35. 

An samar da mukaloli a karkashin lasisin Creative Commons Attribution-ShareAlike License; mai yiwuwa da kwai 
sauran sharudda. Ku duba Ka'idojin Amfani na Gidauniyar Wikimedia domin karin bayani. 


































